Mae rhai yn dewis menyw dwt 
'. Yn destyn pwt o bennill, 
A lloer y nos neu haul y dydd, 
Yn destyn sydd gan er'ill ; 
Wrth ddewis testyn rhydd neu gaeth, 
Mae pawb a'i chwaeth i'w ganfod, 
Ond o'r testynau o bob rhyw 


Y lleiaf yw y tafod. 


: Fe dyfa glaswellt ar y bryn, 
A thyfa chwyn mewn gerddi, 
A thyfa dail ar ambell bryd 
A blodeu hyd y perthi ; 
Ond ar y tafod tyfa iaith, 
Mae hyn yn ffaith go hynod, 
A chwedlau c'yd a milldir sy” 
Yn tyfu ar y tafod. 


Fe ellir mesur maint y ser, 
Ac uchder y mynyddoedd, 
A chyfandiroedd daear lawr, 
A dyfnder mawr y moroedd ; 
A gellir mesur trwy y nen 
Y ffordd i'r heulwen uchod, 
Ond nid oes allu yn y byd 
All fesur hyd y tafod. 





2 









| Wrth ysgwyd troed, neu law, neu fys, 
Ŷ Mae dyn ar frys yn blino, 
| Ac wrth gael gwaith o ddydd i ddydd, 
Y danedd sydd yn treulio: 
Ond tafod nid yw'n blino byth, 
Er ysgwyd yn ddiddiwedd, 
A'r tafod nid yw'n treulio'n fain 
Mhen pedwar ugain mlynedd. 


Mae rhai yn bwrw'u gwallt, fel fi, 
A rhai yn bwrw'u g'winedd, 

A llygaid rhai sy'n myn'd ar goll, 
A'r lleill yn colli'u danedd ; 

. Er bwrw gwallt a bwrw daint, 

Mae hyn yn fraint £o hynod, 

Na welwyd undyn, meddan” nhw 
Erioed yn bwrw 'i dafod. 


Edrycha'r meddyg dafod dyn 
'Gael gwel'd pa lun yw'r iechyd, 

A gweled cyflwr tafod sydd | 
Yn eithaf arwydd hefyd ; 

Ac felly*n gymwys, tafod dyn 
Sy'n dweyd beth sy'n y ddwyfron, 

A gwrando'r tafod ydyw'r nod ŷ 
I wybod sut mae'r galon 











MARI RHOWCH “MORGAN” AR TAN 


Mae rhai am gael brecwast lled iawn, 
O seigiau rhagor afy byd, 
Mai rhai am gael cinio'r prydnawn, 
A hwnw'n ddanteithion i gyd ; 
Ond gwell genyf fì gael rho'i cân 
Yn nghornel yr hen fwthyn gwyn, - 
Yn ymyl llon'd aelwyd o dân, 
A chanu y chorus fel hyn: 


Mari, rho'wch “Morgan ” ar tân, 
A'r llestri a'r llwyau'n eu lle, 

A gwnewch i'r hen degell ro'i cân, 
Er mwyn cael cwpanaid o dê. 


Yn ngheudod y tepot bob dydd, 
Fe foddir gofidiau di-ri', U 
A thinc y cwpanau y sydd 
Yn glychau dedwyddwch i mi; 
Mor ddifyr cael canu heb fâr, 
Alarnad i drallod a'i dras, 
A'** Morgan” yn canu yr aîr, 
A. Titw yn grwndian y bass. 
Mari, rho'wch “ Morgan” ar tân, &c. 
Pan fyddo y rhew-wynt yn dost, T 
A'r eira yn disgyn drachefn, 
Peth iawn yw cael platiad o doast, 
A'r 'menyn fel chwys ar ei geín ; 
Ac os bydd rhyw air fel pe tae , 
_ Go beth'ma yn digwydd,“ yn te,” 
Mae'r siwgr, y geiriau, a'r ffrae 
Yn toddi mewn dysgliad o dê. 


Mari, rho'wch ““ Morgan ”. a'r tân, &c. 


: 


Rhag gwaew andwyo: y pen, 
Cewch gyngor hen ddoctor lled ddoeth, 
Cymerwch dair llwyaid.o dê, 
A hwnw mewn pŷnf o ddwfr poeth ; 
Yn hwnw rho'wch ddau lwmp neu dri 
O'r siwgr melusaf y sydd, 
A hufen (os bydd yn y tŷ)— 
I'w gym'ryd ddwy waith yn y dydd. 
Mari, rho'wch “* Morgan ” ar tân, &c. 








TOwiwiw ed 


UDGORN RHYFEL 


NEU 


. 


y 
1 
“ 


ìN 
(yh 


O: 


. Udganai udgorn rhyfel, 
Gyda'r wawr, &c., 
Gweryrai'r meirch yn uchel, 
5 Gyda'r wawr ; 
Bu galed'iawn y brwydro, 
A'm hanwyl briod yno, 
Yn gorwedd wedi'i glwyfo 
Gan alw am ei Weno, 


Gyda'r wawr, &c. 


8 


& 
Ui 


Eis yno'r boreu wed'yn 

Gyda'r wawr, &c., 
I chwilio am Llewelyn, 

Gyda'r wawr ; 
Ce's wel'd ei ruddiau gwelw 
Ce'sglywed swn fy enw, 
'Oddiar ei fin wrth farw 
Rhyw foreu prudd oedd hwnw, 

'. Gyda'r wawr, &c. 


WL 


y 


Bob dydd 'rwy'n myn'd er hyny, 
Gyda'r wawr, &c., 
At fedd y gŵr wy'n garu, 
Gyda'r wawr; 
I blanu tlysion flodau, 
Eneiniwyd gyda'm dagrau, 
Tra'r dydd yn taflu 'i olau, 
I ddweyd y cwyd ryw forau, 
«Gyda'r wawr, &c., 


Argraffwyd yníBwyddfa D. Jones, Amlwch. 








